CAN NEWYDD, 
YN CYNWYS 
GWAHODDIAD I TEUENCTYD AC EREILL, 
I DDYFOD YN AELODAU O 


A GYRANSODDWYD 


GYMD 





_ 


Ar ddymumiad Cyfrinfa Pwll y Gwlaw, (Flower 
of Afan,) Cwmavon. 





GAN JOHN EVANS, (Ieuan Afan.) 





ì Mae'r Gymdeithas wych Odyddol 
Fel rhyw fammaeth fwyn ragorol, 
Yn gofalu am ei theulu 
Rhag i un i wel'd caledi. 

O na bai yr holl fyd 

Wedi dyfod, o unfryd, 

Yn aelodau o'r Gymdeithas 
Fuddiol, werthfawr hon i gyd. 


2 Fe wnawd llawer o gynllunia” 
Mewn rhai lleoedd i'w dyfetha ; 
Ond, er hyny, mae yn llwyddo, 
Llwyddo fwy fwy eto wnelo. 

O na bai yr holl fyd, &c. 

3 Ac er cymaint o ddrwg driniaeth 
Ga'dd ein brodyr am Odyddiaeth, 
Hyd yn nod gan rai eglwysi, 
Maent yn awr yn-ymdawelu. 

Doed y byd olli gyd 
A'r eglwysi o unfryd, 
I gefnogi pob rhyw. welliant, 
Trwy ein Hynys anwyl glyd. 

4 Bu eglwysi o fewn Cymru 

'N esgymuno y rhai hyny, 











2 


Fyddai'n dyfod yn acloda' 
O'r Gymdeithas werthfawr yma. 
Doed y byd oll i gyd, &c. 


Mae rhai dewr, rhai doethion, hefyd, 

Rhai fu yn ein curo 'n enbyd, 

Wedi d'od yn ffyddlon weision, 

I gyn'lleidfa yr Odyddion. 
Join us friends, one and all, 
For to sickness you may fall ; 
Tbrow the pipe and cup, be truly, 
And for aid in írouble call, 

6 Y mae rhai o'r dynion calla” 

F'u ag sy yn mhlith plant Adda, 

Wedi uno yn unfrydol 

A'r Gymdeithas wych Odyddol, 
T'riends join us, one and all, &c. 


o 


7 Y mae 'r cymdeithasau gora” 

Ag sydd ar y ddaear yma, 

Yn mhlith cenedl y Cymry, 

Nid wy'n ofni dywedyd hyny. 
The Odd Fellows” Unity 
Is the best Society, 
To make happy all the sickly, 
O how friendly they will be ! 


8 Yn eu plith y mae 'r Odyddion 
Yn Gymdeithas o enwogion ; 
Ac yn un o'r Urddau gora” 
Ag sydd ar y ddaear yma. 
The Odd Fellows' Unity, &c. 


Pe b'ai dyrus ragluniaethau 
Yn eich taflu i gystuddiau, 

A bod genych chwithau denlu, 
Ni chewch oddef dim caledi. 
De'wch o'r bron, ie'nctyd llon, 
I'r Gymdeithas werthfawr hon, 


eo 


2 


Ni chewch oddef dim caledi 
Tra yn teithio daear gron. 


10 Chwi gewch wyth swllt yn yr wythnos, 
A chewch chwaneg, os bydd achos ; 
Ac nid yw 'r Gymdeithas yma, 
'N atal byth y claf daliadau. 
De'wch o'r bron, ie'netyd llon, &c. 


11 Mae'r Gymdeithas hon yn dirion 

Wrth ymddifaid, ac wrth weddwon ; 

Ni oddefir arnynt eisiau 

Tra y peru eu frysorau. 
Ie'nctyd glân, fawr a mân, 
Unwch oll, a de'wch yn mla'n, 
Rho'wch eich clustiau i wrando'm geiriau 
Atoch chwi cyfeiria 'm Cân. 


12 Er na feddwch berlau 'r India, 
Na llwch aur o Galifornia, 
Na thristewch, er heb drysora' 
Unwch â'r gymdeithas yma. 
Ie'nctyd glân, mawr a mân, &c. 


18 Gallyr aur a'r arian fyned 

Gyda 'r llif i'r goriwared ; 

Neu gymeryd eu hadenydd 

A myn'd ffwrdd heb fawr o rybudd. 
Oh! my friends, in health provide, 
For affliction lay aside ; 
In your trouble seek assistance, 
And for aid you may confide. 


14 Mae'r Gymdeithas hon yn addas 
I bob gwlad ac i bob teyrnas, 
A goddefwch hyn o eiriau, 
Dyma stâd ìi ferched Gwalia. $ 
Oh! my friends, in health provide, 
For affliction lay aside, 



































4 


In your trouble seek assistance, 
And for aid you may confide. 


15 Y mae tuedd da 'r Gymdeithas, 
[ foesoli pawb trwy 'n teyrnas, 
Ac i ddwyn y byd i drefen; yd 
Llwyddiant iddi gael ei hamoan? 
O na bai yr holl fyd, &c. 


16 Maerheolau 'r Undeb yma 
'N unol iawn â'r Ysgrythyra' ; 
Mae hi 'n rhoddi cymorth hefyd, 
I ni deithio ffordd y bywyd. 
De'wch o'r bron, ie'nctyd llon, &c. 


17 Mae erthyglau yr Odyddion, i 
Yn ein dysgu i barchu dynion, 
Ac i gadw holl gyfreithiau 
Da y byd, a'r Ysgrythyrau. 

O) na bai yr holl fyd, &c. 


I8 Bellach, rhaid i mi derfynu, 
Gan ddymuno llwyddiant iddi ; | 
Hedd a hawddfyd i bob Odydd, 

A dedwyddwch yn dragywydd. 
Nefyn rhaninii gyd, | 
Ar ol gadael hyn o fyd, | 
I deyrnasu gyda 'r Iesu 
Oddifewn i'r Ganaan glyd, 





Let all provide for future life, 
This life a shadow is... —— 
Through faith in Christ we all may have 
Eternal, perfect bliss. 


uu uu uii Y 


E. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ABERTAWY, 


